P58 Rhyngwladol Mawrth 2015 








Ffurflen Hawlio Post gun NL 
tam W a 
wedi'i golli neu ei ddifrodi ad 


Royal Mail” prs 












































Adran 1: Gwybodaeth bwysig am ein proses hawlio ar gyfer Colled a Difrod 


Cyn llenwi'r ffurflen hon dylech fynd i'n gwefan www.royalmail.com, i gael yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ynglŷn â thelerau 
ac amodau cynnyrch y Post Brenhinol a ddefnyddir i anfon eich eitem -a lefel yr iawndal sydd ar gael - neu os oes angen mwy 

o wybodaeth arnoch am ein safonau ymdrin â chwynion. Os nad oes modd i chi ddefnyddio'r rhyngrwyd, gallwch gael yr 

wybodaeth sydd ei hangen yn ein llyfryn ‘Ein gwasanaethau’, sydd ar gael mewn unrhyw Swyddfa Bost&. 


Ynglŷn â'r ffurflen hon Mae modd defnyddio'r ffurflen hon i gyflwyno cais am iawndal. Ni fydd iawndal yn cael ei ystyried onid oes 
gennych yr holl dystiolaeth a gwybodaeth sydd eu hangen mewn perthynas â'ch hawliad. 


Adran 2: Gwybodaeth a thystiolaeth ofynnol ar gyfer hawliadau am golled a difrod. Rhaid i chi lenwi’r rhestr wirio hon 





Ar gyfer unrhyw hawliad rhaid i ni gael o leiaf yr wybodaeth a ganlyn: 








Enw a chyfeiriad llawn yr anfonwr a'r sawl a ddylai Prawf o'r postio gwreiddiol, e.e. derbynneb Swyddfa'r Post 
dderbyn yr eitem (tystysgrif postio), derbynneb tâl post ar-lein (wedi'i stampio mewn 
Faint a dalwyd am y costau post ac enw'r cynnyrch Swyddfa'r Post) neu gopi o'r Llyfr Docedi 

Post Brenhinol a ddefnyddiwyd Prawf o'r gwerth gwreiddiol os ydych chi'n hawlio am y cynnwys, e.e. 
Lle a phryd y cafodd yr eitem ei phostio derbynneb til, cyfriflen banc, etc. (gweler adran 8i gael rhagor o fanylion) 
Rhif cyfeirnod yr eitem - ar gyfer eitemau Signed Yr eitem a'r deunydd pacio a ddifrodwyd* (ar gyfer hawliadau am 
Rhyngwladol, Tracked Rhyngwladol a Tracked a ddifrod yn unig ac os yw'n ddiogel gwneud hynny -gweler y nodyn isod) 
Signed Rhyngwladol yn unig Yn ogystal â'r uchod, rhaid i hawliadau eBay gynnwys tudalen werthu'r 
Disgrifiad o'r cynnwys eitem a chyfriflen Paypal neu fanc/cerdyn credyd 

rhif eitem eBay (rhowch hwn yn adran 7) 







































































Cofiwch! Heb yr wybodaeth angenrheidiol a'r dystiolaeth ofynnol hyn, ni allwn ystyried iawndal. Rhaid i ni gael digon o dystiolaeth 
i brofi bod y Post Brenhinol wedi cario'r eitem a'n bod wedi methu diwallu ein haddewid ynglŷn â'r gwasanaeth. Rydym yn argymell 
eich bod yn cadw copïau personol o unrhyw ddogfennau a anfonir gennych gyda'ch hawliad. 


Adran 3: Gwneud Hawliad 


Rhaid i chi lenwi'r ffurflen hon i gyd, gan ddefnyddio'r rhestr wirio yn adran 2 i'ch helpu. Bydd methu llenwi'r holl adrannau perthnasol a 
darparu'r dogfennau gofynnol yn golygu oedi ynglŷn â'ch hawliad a/neu gallai gael ei wrthod. 

Ni fyddwn yn trafod hawliadau ond pan fo'r eitem wedi'i phostio gyda'r Post Brenhinol. Os cafodd eitem ei phostio gyda gweithredwr post arall, 

ai thrafod ganddo, neu ei hanfon o'r tu allan i'r DG, ni fydd yn gymwys ar gyfer iawndal gan y Post Brenhinol. Nid oes raid ir Post Brenhinol dalu 
iawndal os na ddiwallwyd amodau'r postio neu delerau ei wasanaethau, e.e. rhaid i bob eitem werthfawr, gan gynnwys arian a gemwaith, gael ei 
hanfon gan ddefnyddio naill ai gwasanaethau Signed Rhyngwladol (Intemational Signed For'M yn flaenorol), Tracked Rhyngwladol (Airsure& yn 
flaenorol) a Tracked a Signed Rhyngwladol. Ceir cyfyngiadau hefyd ar anfon eitemau fel arian parod i rai cyrchfannau, ac mae'n rhaid i eitemau 
gael eu pacio yn unol â chanllawiau'r Post Brenhinol. Nid ydym yn gallu derbyn hawliadau am eitemau post Rhyngwladol sy'n destun oedi. 
Pryd i hawlio Ni allwn dderbyn hawliad am golled oni fydd 20 diwrnod gwaith (ar gyfer eitemau sy'n cael eu postio i Ewrop) neu 25 diwmod 
gwaith (ar gyfer eitemau i weddill y byd) wedi mynd heibio ers pan oedd yr eitem i fod cael ei dosbarthu. Mae'n rhaid cyflwynopob cais o fewn 

6 mis ar ôl postio'r eitem. 

*Os ydych chi'n hawlio gwir gost eitemau a gafodd eu difrodi neu sydd â rhan o'u cynnwys ar goll, dylech ddarparu'r deunydd pado gwreiddiol 
ynghyd â'r eitem. Fodd bynnag, os yw'r rhain yn fawr iawn neu'n anniogel i'w postio gallwch ddarparu tystiolaeth ffotograffig - ond cofiwch 
beidio â gwaredu'r gwreiddiol oherwydd gall y byddwn eisiau'u harchwilio. Rydym hefyd yn argymell eich bod yn tynnu llun o'r eitem a'r deunydd 
pacio cyn eu postio atom. Os nad yw'r cyfan o'r deunydd pacio ar cynnwys yn cael ei ddarparu neu ei gadw, gall na fydd iawndal yn cael ei dalu. 
Ar ôl ei llenwi i gyd, ei llofnodi a'i dyddio, dylid. anfon y ffurflen hawlio a'r holl dystiolaeth ategol i: Freepost/Rhadbost GWASANAETHAU 
CWSMERIAID Y POST BRENHINOL. Unwaith y byddwn yn derbyn eich hawliad, gall gymryd hyd at 90 diwrnod i ymchwilio ac ymateb 
yn llawn, felly rhowch yr amser hwn i ni ar gyfer ymchwilio cyn i chi gysylltu â ni eto. 


Adran 4: Datganiad 





























Mae fy eitem (ticiwch un blwch yn unig) Ar goll Wedi'i difrodi Wedi'i dosbarthu, â pheth/y cyfan o'r cynnwys ar goll 
Rwy'n deall y gallai hawliad ffug am iawndal arwain at erlyniad troseddol. Rwy'n datgan fod yr wybodaeth a roddais ar y ffurflen hon, 
hyd eithaf fy ngwybodaeth, yn gywir a geirwir. 

Rwyf hefyd yn addo y byddaf yn rhoi gwybod ar unwaith i Grŵp y Post Brenhinol Cyf os ceir hyd i unrhyw eitemau a gollwyd, ac y 
byddaf yn ad-dalu i Grŵp y Post Brenhinol Cyf unrhyw arian a dalwyd yn iawndal am yr eitemau hyn. 



































Fm Hia 
Sylwch, os gwelwch yn dda, wrth wneud cais am iawndal rydych chi'n caniatâu defnyddio'ch enw a chyfeiriad ar gyfer gwneud ymholiadau i'r cais 
98269382000012345676 P58 Rh 
yngwladol Mawrth 2015 


Byddwch cystal â llenwi'r ffurflen hon yn Gymraeg a defnyddio inc du a PHRIFLYTHRENNAU yn unig 


Adran 5: Manylion Cyswllt Ar gyfer hawliadau iawndal, byddwch cystal â darllen Eu TF TU 

















Ai chi yw'r Anfonwr neu'r Derbynnydd (ticiwch, os gwelwch yn dda) 















































































































































































































































































































































Beth yw'ch enw a chyfeiriad? At bwy anfonwyd yr eitem/gan bwy y cafwyd yr eitem? 
Teitl | | | | Enw Cyntaf Teitl | | | | | Enw Cyntaf 
Cyfenw Cyfenw 
Dyddiad geni D/M M/B] Cwmni 
Cwmni 
Rhif cofrestru TAW (os ywn berthnasol) Rhif cofrestru TAW (os ywn berthnasol) 
Cyfeiriad Cyfeiriad 

Côd Post Côd Post Gwlad 
Ffôn (dydd) Ffôn (dydd) 
Symudol Symudol 
E-bost E-bost 




















Adran 6: Manylion postio 
Pa wasanaeth a ddefnyddiwyd? 







































































Safonol Rhyngwladol Economi Rhyngwladol Tracked Rhyngwladol Signed Rhyngwladol 
Tracked and Signed Rhyngwladol Cyfeirnod Olrhain || | 11111] 
Post Ffrancio/Mesurydd - Cofnodwch eich rhif dei unigryw || || I | | I | | | mae hwn ar eich argraff brintiedig - 10 nodyn fel arfer) 











Pryd gafodd yr eitem ei phostio? 


Amser :  am/pm| Dyddiad | | || Beth oedd cost y post? £ : d 


Lle gafodd yr eitem ei phostio? 
































Cangen o Swyddfa'r Post Pa gangen? Blwch Postio Lleoliad y Blwch Postio 





























Tref Casgliad Busnes 























Y dyddiad pan ddosbarthwyd yr eitem (ac eithrio hawliadau am golled) | Dyddiad |; | | 





Adran 7: Disgrifiad o'r eitem 


Byddwch cystal â llenwi'r adran a ganlyn â chymaint o fanylion ag y bo modd. Er enghraifft, cynhwyswch y math o eitem, ei brand a'i theitl yn ogystal 
â disgrifiad ohoni. Defnyddiwch ddalen ar wahân os oes angen. Os ydych chi'n hawlio am fwy nag un eitem, rhowch gost pob eitem ar wahân. 


Disgrifiad: Manylion llawn am yr eitem, gan gynnwys maint, siâp a deunydd pacio 





























Adran 8: Beth yw gwerth eich eitem? 


Gallwch hawlio gwir gost yr eitem i chi, h.y. beth oedd cost yr eitem i chi ei chaffael, ei phrynu neu ei gwneuthur Beth yw cost gwirioneddol 
(neu ei hatgyweirio os cafodd ei difrodi), hyd at uchafswm o'i gwerth ar y farchnad neu'r iawndal sy'n daladwy eich eitem? 
ar gyfer y gwasanaeth a ddefnyddiwyd, pa un bynnag yw'r lleiaf. 


Enghraifft: Prynodd Mrs Smith (y prynwr olaf) bâr o jîns a thalodd £25 amdanynt. Os yw'n postio'r jîns ac os l£. . | 


ydynt yn mynd ar goll, gall hawlio'r gost iddi, h.y. £25. Mae'r siop (manwerthwr) sy'n gwerthu'r jîns yn eu prynu 

gan y gwneuthurwr am £15. Os ydynt yn cael eu postio gan y manwerthwr ac yn mynd ar goll, gally manwerthwr Rhaid darparu tystiolaeth wreiddiol 
hawlio'r gost o gaffael y jîns, h.y. £15. Mae'r ffatri (gwneuthurwr) sy'n cyflenwi'r siop yn gwneud y jns am £10.0s o'r gwerth a'r postio os ydych yn 
yw'r gwneuthurwr yn postio'r jîns ac os ydynt yn mynd ar goll gall hawlio'r hyn a gostiodd i'w gwneuthur, h.y. £10. _ hawlio iawndal am wir gost eitem. 


Er mwyn gwneud cais am y ffurflen hon mewn Print Bras, byddwch cystal â ffonio Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 03457 740 740. 


OE R a C E a A S Tu FY DG Y Eu cu EA y 





© Mae'r Post Brenhinol, y Groesffurf a'r Iliw coch yn nodau masnach cofrestredig i Grŵp y Post Brenhinol Cyf. Cofrestrwyd Grŵp y Post Brenhinol Cyf yng Nghymru a Lloegr. Rhif 4138203. Swyddfa gofrestredig: 100 Victoria Embankment, Llundain, EC4Y OHQ. 
(O Grŵp y Post Brenhinol Cyf 2015. Cedwir pob hawl. P58 Rhyngwladol Mawrth 2015 


